કેવી રીતે ભગવાન સમક્ષ 
રીતે સમજદાર બનવું 


તો પછી શાણપણ ક્યાંથી આવે છે? અને 
સમજણની જગ્યા ક્યાં છે? અને તેણે 
માણસને કહ્યું, “જુઓ, પ્રભુનો ડર એ 
શાણપણ છે; અને દુષ્ટતાથી દૂર રહેવું એ 
સમજણ છે. જોબ 28:20, 28 


ભગવાનનો ડર એ શાણપણની શરૂઆત છે: જેઓ તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે 
તેઓને સારી સમજ છે: તેમની સ્તુતિ સદાકાળ ટકી રહે છે. ગીતશાસ્ત્ર 111:10 


પછી મેં જોયું કે શાણપણ મૂર્ખ ઈને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે, જ્યાં સુધી પ્રકાશ અંધકારને શ્રેષ 
બનાવે છે. સભાશિક્ષક 2:13 


નગરમાં રહેલા દસ પરાક્રમી માણસો કરતાં જ્ઞાનીઓને જ્ઞાન વધુ મજબૂત બનાવે છે. 
સભાશિક્ષક 7:19 


જો તમારામાંના કોઈમાં શાણપણની કમી હોય, તો તેણે ઈશ્વર પાસે માગવું જોઈએ, 
જે બધા માણસોને ઉદારતાથી આપે છે, અને અપમાનજનક નથી; અને તે તેને 
આપવામાં આવશે. પરંતુ તેને વિશ્વાસથી પૂછવા દો, કંઈપણ ડગમગતું નથી. કેમ કે જે 
લહેરાવે છે તે પવનથી ઉછળેલા અને ઉછાળવામાં આવેલા સમુદ્રના મોજા જેવો છે. 
કેમ કે તે માણસે એવું ન વિચારવું જોઈએ કે તેને પ્રભુ પાસેથી કંઈપણ પ્રાપ્ત થશે. 
બેવડા મનનો માણસ તેની બધી રીતે અસ્થિર હોય છે. યાકૂબ 1:5-8 


તમારામાં જ્ઞાની અને જ્ઞાની કોણ છે? તેને સારી વાતચીતમાંથી શાણપણની નમ્રતા 
સાથે તેના કાર્યો બતાવવા દો. પરંતુ જે જ્ઞાન ઉપરથી આવે છે તે પહેલા શુધ્ઠ, પછી 
શાંતિપૂર્ણ, સૌમ્ય અને સારવાર માટે સરળ, ધ્યા અને સારા ફળોથી ભરપૂર, પક્ષપાત 
વિના અને દંભ વિનાનું છે. યાકૂબ 3:13, 17 


ભગવાનનો ડર એ જ્ઞાનની શરૂઆત છે: પણ મૂર્ખ શાણપણ અને સૂચનાઓને તુચ્છ 
ગણે છે. નીતિવચનો 1:7 

ધન્ય છે તે માણસ જે શાણપણ શોધે છે, અને જે માણસ સમજણ મેળવે છે તે ધન્ય છે. 
નીતિવચનો 3:13 


મારા પુત્ર, જો તું મારા શબ્દો સ્વીકારશે અને મારી આજ્ઞાઓ તારી પાસે છુપાવશે; 
જેથી તમે તમારા કાનને શાણપણ તરફ વાળો અને તમારા હદયને સમજણ તરફ 
લગાવો; હા, જો તું જ્ઞાન પછી પોકાર કરે, અને સમજણ માટે તારો અવાજ ઉઠાવે;જો 
તમે તેણીને ચાંદીની જેમ શોધો છો, અને છુપાયેલા ખજાનાની જેમ તેની શોધ કરો 
છો; ત્યારે તું પ્રભુના ડરને સમજશે, અને ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવશે. કેમ કે પ્રભુ જ્ઞાન 
આપે છે: તેમના મુખમાંથી જ્ઞાન અને સમજણ નીકળે છે. તે પ્રામાણિક લોકો માટે 
યોગ્ય શાણપણ મૂકે છે: જેઓ સચ્ચાઈથી ચાલે છે તેમના માટે તે બકલર છે. તે 
ચુકાદાના માર્ગો રાખે છે, અને તેના સંતોના માર્ગને સાચવે છે. પછી તમે ન્યાયીપણું, 
અને ન્યાય અને ન્યાયીપણાને સમજશો; હા, દરૅક સારો માર્ગ. નીતિવચનો 2:1-9 


ડહાપણ મેળવો, સમજણ મેળવો: તેને ભૂલશો નહીં; મારા મુખના શબ્દોમાંથી પણ 
નકારો. તેણીને છોડશો નહીં, અને તે તને બચાવશે: તેણીને પ્રેમ કરો, અને તે તને 
રાખશે. શાણપણ એ મુખ્ય વસ્તુ છે; તેથી શાણપણ મેળવો: અને તમારી બધી પ્રાતિ 
સાથે સમજણ મેળવો. તેણીને ઉત્તેજન આપો, અને તેણી તમને પ્રોત્સાહન આપશે: 
જ્યારે તમે તેણીને આલિંગન કરશો ત્યારે તેણી તમને સન્‍માનિત કરશે. તેણી તમારા 
માથા પર કૃપાનું આભૂષણ આપશે: તે ગૌરવનો મુગટ તને સોંપશે. નીતિવચનો 4:5-9 


પ્રભુનો ડર એ શાણપણની શરૂઆત છે: અને પવિત્રનું જ્ઞાન સમજણ છે. 
નીતિવચનો 9:10 


મૂર્ખ માટે તોફાન કરવું એ રમત જેવું છે; પણ સમજદાર માણસ પાસે ડહાપણ હોય છે. 
ન્યાયીનું મોં શાણપણ લાવે છે, પણ નીચ જીભ કાપી નાખવામાં આવશે. 
નીતિવચનો 10:23, 31 


જ્યારે અભિમાન આવે છે, ત્યારે શરમ આવે છે; પરંતુ નીચા લોકો પાસે શાણપણ છે. 
જે ડહાપણ વિનાનું છે તે પોતાના પડોશીને તુચ્છ ગણે છે, પણ સમજદાર માણસ તેને 
શાંત રાખે છે. નીતિવચનો 11:2, 12 

માણસને તેના ડહાપણ પ્રમાણે વખાણવામાં આવે છે, પણ જેનું મન વિકૃત છે તે તુચ્છ 
ગણાય છે. નીતિવચનો 12:8 


માત્ર અભિમાનથી જ ઝઘડો થાય છે: પણ સારી સલાહ આપવામાં આવે તે શાણપણ 
છે. નીતિવચનો 13:10 

મૂર્ખાઈ તેના માટે આનંદ છે જે ડડાપણથી વંચિત છે; પણ સમજદાર માણસ 
સચ્યાઈથી ચાલે છે. ભગવાનનો ડર એ શાણપણની સૂચના છે; અને સન્‍માન પહેલાં 
નમ્રતા છે. નીતિવચનો 15:21, 33 


સોના કરતાં જ્ઞાન મેળવવું કેટલું સારું છે! અને ચાંદી કરતાં પસંદ કરવાને બદલે 
સમજણ મેળવવા માટે! નીતિવચનો 16:16 

જે જ્ઞાન મેળવે છે તે પોતાના આત્માને પ્રેમ કરે છે: જે સમજણનું પાલન કરે છે તેને 
સારું મળશે. નીતિવચનો 19:8 


સત્ય ખરીદો, અને તેને વેચશો નહીં; પણ શાણપણ, અને સૂચના, અને સમજ. 
નીતિવચનો 23:23 

જે વ્યક્તિ જ્ઞાનને ચાહે છે તે તેના પિતાને આનંદિત કરે છે; પણ જેઓ વેશ્યાઓ સાથે 
સંગત રાખે છે તે પોતાનું ધન ખર્ચે છે. નીતિવચનો 29:3 

લાકડી અને ઠપકો શાણપણ આપે છે, પરંતુ જે બાળક પોતાને માટે છોડી દે છે તે 
તેની માતાને શરમાવે છે. નીતિવચનો 29:15 


